












; i 

/ y 

tk 
f' MS 


MA RWNAD 










ER 
COFFADWRT AT 
; AM EG | ow 
PARCH, THOM“S CHARLES - A: Wm o 1 


Yr hwn. ar ymadawodd: a'r 'byd y greet 
o MU Mr MU Yn y 59 Put 
| oi Oed, 0, 


— MRS. CHARLES. | 


'hefyd. a NN hyd y 24 or un 
mis, yn y 60 mlwydd o'i hoed. 





Tn ; i“ Mn 





Gwell yw dydd AD na dydd genedigbdÌn, | 
Solomon. o î 

Â'r doethion a ddisgleiriant fer disgleirdeb y ffurfafen, a'rrhai a Ŵ 
Ol cd i —_—_ a Hn fel y sêr, byth yn dragywydd.” | 
Ce Daniel, | 


cT Un u BELI LLU YNI ' 


os 


Fei y ce ec TE 


| PRIS DWY GEINIOG. 





Ac o Ea " CARSNRWYDD: - . 
' Atgrifwyd gi EVAI N. LBYÍS. 








MARWNAD, 4c. | 


AE'r Eglwysi yn galaru, 
'Trwy'r gogledd-dir faith a'r de, 
Am farwolaeth Charles o'r Bala, 
“/ >^ Ffyddlon wasiì Frenhin nes. 
“  Fefu ffyddlon yn llaw'r 'nefoedd, 
“ LL gyhoeddi'r 'fengyl lân, 
“A'i throsglwyddo i ardaloedd, 
Lle na bu hi 'rioed o'r bla'n, 


















4 Hyn yn unig oedd ei ddyfais, 

'A'i fyfyrdod ddydd a nos, 

Po'dd y gallai ddodi allan, 
Werthfawrogrwydd ange'r gro's, 

Enw'r Iesu oedd yn wastad, 
O flaen ei lygaid efo hyd, 

A lles eneidiau “byd colledig 
Oedd ei lafur-ef i.gyd. 








4 Nid rhwymo baich ar ysgwydd arall, Î 

'Heb vmaflyd ynddo ei hun, : 4 

A'u coffau-drachefn. ganddo 
XY gorch'm ynion nid oedd flin; 

“Roedd ei eiriau ynghydd â'i gamrau, 
'Yn eyfadde un uchcl iawn, 

“Mai dieithr ar y ddaear, 
“Oedd ef yma fore a'nliawn, 








'Roedd e'n dan i'r assosasiwn, 
 Rrwy'r gogleddir fawr e'r dê, 


tJ 




























51 
A hynny md o osodiad dynion, . 
Ond gosodiad Brenhin Ne 
"Roedd yn drachtio. o'r ffynnonau, 
— Nes ba'i fronnau'n llaŵn o laeth, 
Â'r eglwysi'n cael eu maethu, 
Gan yr hyfryd ddidwyll faeth, 


5 'Roedd yn galw ar bregethwyr, 

O am help i dynnu'r rhwyd, 

Ac am loywi eu crymmanau, 
Fel y cae'r llangcesau fwyd ; 

Ô na safed neb yn Segur, Ŵ 
Ond pawb. yn ffyddlon yn ei ho 

'N erbyn: byd a chnawd a Satan, 
A'i holl gas ddichellion e, 


_6 Fel hyn y byddai'n llawn ei enaid, 
Yn wastad ynghyn'lleidfa'r saint, 
Ac yn dywedyd Wrth ei frodyr, 
Fod gwasanaeth Duw yn fraint, 
'Roedd yn tynnu o'r Hynnonau, 
Â'r pibellau'n carrio'r dw'r 
Trwy'r eglwysi heb ei golli. ' 
Y mae'n llawn dystiolaeth siwr. 


- 


Z£ O mor hôf& oedd ganddo. wrando, 
Geiriau Duw o enau plant, 
'Roedd hynny'n wastad rym i'w yspryd; 
Fel melus wîn neu loyw nant, . ' 
Fe'u gosodai fel colofnau, 
Neu fel dinas fawr ar fryn, 





“ Nes y.bae torfeydd yn d'wedyd, Mo UU 
— Ni Welsom ni erioed fe] hyn. a a 












& Wrth wel'd hyn fe fyddai uffern, o | ' 


. Mewn cynddaredd mawr a llidy: 













LU 
Ac yn ochain yn ddychryollyd.. 
Fod Charles yn aflonyddu'r byd ; 
O na fagai hyn eiddigedd, 
Ar rwy filoedd lanw ei le, 
A milo weithiau yn helaethach, 
Aneirif ydyw doniau'r ne, 


9 Beth bynnag 'maflai ddwylaw ynddo 
A'i holl egni gweithiau'n rhwydd,” 
Ac ni chae un rhyw ddiogi, 
Mo'i ddioddef yn ei wydd, : 
Nid breuddwydio dan ei ddwylo. 
Am rwy amser gwych i dd'od, 
Ond gwasanaethu Duw yn wresog, 
A rhodio'n addas er ei glod, 


10 Ac fe gym'rai bob. manteision, 
A ehyfleusdra î ddweud y gwir, 
' Nid yn unig yn 'y pulpit, 
'Roedd e'n hau'r gronynau pur, 
Ychydig yma, a 'chydig accw, 
Ac ni aítaliau ddim o'i law, 
Ond d'weud y gwir wrth eì gymydog) 
Saif yn nydd y farn a ddaw, 


a. 11 Ymarferwch Â'r gair sanctaidd, 
Fo Sydd yn dryllio'r graig fel gordd, 
NN P'odd y gellwch fyn'd i'r nefoedd, - 
__- ; Ac heb wybod-dim o'r ffordd, 
O na chym'rwch hanes unig, 
Mynwch wybod meddwl Duw, 
P'odd y mae'n cyfodi'r meirw, 
Y dd'od i'r lan o*u beddau'n fyw, 


12 Dyma'r modd y byddai'n deisyf 
O cymmoder ehwiâg Ef 











— 


oh 


Tistedd ar y drugareddfa, 

ì Mae Tywysog mawr y nef, 

i Dewch blant bychain, dewch benaf gwyn, 
Dewch chwi ieuengstyd, canol oed, 

I briodas mab y Brenhin, 
Gwledd na bu oi bath erioed. 


13 Bore godi hwyr i gysgu, 
_ A phregethu'n ddiwyd iawn, 
Ni ostegai, ag ni ddistawai, 
Yn y bore na'r prydnhawn, 
Yr oedd cariad ynddo'n berwi, 
Ac ni's gall'sai dewi son, h a 
Am dragwyddol arfaeth gadern, 
A rhinweddau gwaed yr Oen: 


14 Fe 'sgrifenodd aml lyfrau, 

A thraethiadau byddioliawn, 

Byddai'n myn'd ac y» dychwelyd 
"Dros y moroedd llydain llawn, 

“Roedd yn Mawn o duedd duwiol, 
“Danfon Biblau dros y byd, 

I'r paganiaid, lle mae t'w llwch 
Yn eu euddio oll i gyd. 








15 Fe fyddai'n my ged i*r dinasoedd, 
Ac yn chwilio yn ddilai, 

i Ac un gofyn i'r trigolion, 

4 A oes Bibl yn eich tâi, 

«Fe dosparthau'r trefydd mawrion, 
“Fe*u gosodai i ofal rhai, 

Sef golyg wyr o'r ffyddlonaf 
A'r duwiolaf ag a gai. 


*6 Hyd fendithiodd Duw yn MO 
“Fyned a'r newyddion da, UM 








I DL cb “ ï 
Tan i YN A DU TA YR, HEH FD fci 





[” 6, 


T ddiddymu anwybodaeth, 
Lle'r ymledodd fel rhyw bla, , 
Roedd mor ffyddlon gyd, â'r tlotaf, 
A chyd â'r cyfoethogaf. ddyn, 
. Gan gynnabod mai'r un sylwedd, 
Yw plant Adda bod yr un, 


î7 'Roedd yn llawn o dân y nefoedd, 
A'i enaid weithiau fyddai'n fflam 
Wrth weld torf o bechsduriaid, b 
A'u heieidiau'n gwneuthur cêm s. 
'Fe fu'n foddion yn Haw'r nefoedd, 
Ì wneud peth rhyfedd yn ei ddydd, 
ra b,o haul yn y ffurfafen, 
Am Charles o'r Bala coffa fydd, 


48 Allailai na chyffwrdd rh 
Am y swmbl gâfcedd e. 
Ar y mynydd cribog uchel, 
Wrth drafaelu o lei îe, 
Protedigaeth a'i cyfarfu, 
Dwfr chwerw Mayn ôedd, 
Ond o'r “cerbwd daeth melusder, 
A wnaeth lawer wrth eu bodd... 


yw beth, 


19 Nid oes ond JIehofan uni 
'Dry gysgod ange'n fore dydd, 
Nid oes dim yn ânhawdd iddo, 
Os gofynir ef mewn íTydd, 
Mae pob. peth yn eiddo i ni, 
Bywyd, anpeu os bydd raid, 
Nid oes arnom ddim yn eisiau, 
Ond cael lesu Grist on plaid, 


* 


20 Cariad, caredisrwydd brawdol, - 
Oedd e'n íagu' ymhob man, 





Codi'r gliniau fae'n ymollwng, 
Hoffai'n siwr ddiddanu'r gwan, 
Llewyrchu felly ger bron dynion, 
Rhodio'n weddus wrth liw dydd, 
A achau y cloff yn hytrach, 
” Wna'r-bywyd oedd e'n fyw trwy ffydd. 
£1 Roedd yn begian help gweddiau, 
Dros ei deulu wrth orsedd nef, 
Nac anghofiwn ddim o hynny, 
Dros ei feibion anwyl ef, 
'Fe feithrinodd amryw filoedd 
O blant cymru a lloegi fawr, 
Nid oes neb a all ddychmygu, 
Faint ei wobr ef yn awr. 


22 ?Roedd e'n llariedd ac yn dirion, 
Â'i wyneb-pryd fyddai'n llon, 
Gall'sai'r gwaela nesu atto 
Ac a droediau'r ddaear hon, : 
'Fe wrandawai drydar enaid, 
Ac os cai e'r lleiaf. peth, 
'Fe wnae fagu hynny ì fynu, 
Acmni chae €' fyn'd ar teth... 


23. Ond os gwelai rai'n rhyfygu, 
'Nglyn â'u beie'n mentro 'mla'n, 
Ni wnae arbed dim ŷ'r rheini, 
Cym'rai gleddur gair i'w gwân, 
oedd yn cario pob gorchwyliaeth, 
Gyd â rhyw gysondeb mawr, h 
Burach burach hyd y diwedd, 
O mor anhawdd mado 'nawr, 






























L 8 

44 Roedd e' megis (yw'sen addfed, 
Naw'r ŷn disgwyl am y dydd, 

Ac yn d'wedyd wrth ei Ael iet 
Gollwng di. dy was. yu rhydd, Ym 
'Fe dystiolaethe 'ngrym y dyfroedd, uc 
Et mor arwed 0edd yr bîn, o 

Ei fod yu noddfa ddigon cadarn, 
i'w gymal yn y tywydd blin. , 


25 Er cymmaint oedd ei ddefnyddioldeb, 
Yn y winllan tra fu byw, b 
— . Milo weithiau'n werthfawrocach, 





o 7. Eifarwolaeth-gam ei Dduw, ' 
^'^ Na alarwn fel heb obaith, 





NN Ond ymostyngwa hyd y llawr, ; 
NF oesjma ddim. yn digwydd, 7 
Ond a drefnodd arfaeth fawr, >^ v 


96 Mae uw yu carrio 'mlaen ei achos, 
4... Ymnholiol ar eì gwyddau er hung. 
Draw o'r oesoedd y bu Abel, 
Mlaen, hyd ddyddiau Mab y dyn, 
>^ Onm gredu'r addewidion, 
Ddaeth o enau Brenhin nen, 
' Byddaf gyd â chwi bod amser, 
i “Myd y diwedd oll Amen. i 


o 


£a Ŷ 


|. DIWEDD. 





